
Mánaðarrit 

til stuðnings frjálsri trúarskoðun. 


II. | GIMLI, MAN., JÚíTÍ 1894. 



Endrlausnin. 

Ræða eftir M. J. Skaptason. 


Ég heíi tekið mér fyrir nmræðuefni í þetta sinn enáuiiausnina, 
sem stnndum er nefnd friðþæging, og þá vanalega meint. friðþæg 
ing Krists við syndarana, fórnardauði hans á krossinum til þess, að 
allir nrenn sem .á hann tryðu fengju fyrirgefning allra sinna synaa. 
Vér vitum það allir, að trú þessi hefir verið gjörð sáluhjálpai'-skil- 
yrði hjá öllum hinum rétttrúuðu kirkjuflokkum kristninnar. Hver. 
sem ekki hefir trúað þessu, hefir ekki mátt vænta sér nokkun-ar 
sniskunnar eða náðar hjá guði, hann er einn af flokki hinna for- 
dæmdu, sem á að fara í díkið er vellr af eldi og brennisteini. Það 
er engum blöðum um það að fletta, að hver sern ekki trúir þessu 
sálulijálpar-atriði, hann getr ekki verið í neiau rétttrúuðu kirkjufé- 
lagi. En hvernig stendr nú á þessari trú og hvaðan er hán komin í 
Var hugmyndiu njn friðþægingu til, áðr en kristni kom í heiminu, 
eða kom hún fyrst í heiminn með kristninnil Til þess að svara 
spurningum þessum verðum vér að biegða oss austr ( austrlöudin, 
þar sem að líkindum vagga mannkynsins hefir staðið, vér þurfum 
að grenslast eftir hugmyndum og siðum og trúbrögðum binna fornu 
þjóða þar, og sjá hvuð þær hafa hugsað og kveiju þær hafa trúað. 

Vér finnum þá, að á mjög margvíslegan hátt hafa þær reynt að 
bJíðka guði sína, er þeir Jiéldu að þeir væiu sér reiðir, eða lokka þá 


90 


til þess að vera sér góðir og hliðhollir. Smátt og sniátt hefir svo skoð- 
anin myndast, að fœra þeim dýj’ari og dýrari i'órnir fyrir brot og bresti, 
sem meim frö.mdu. Fyrst hefir það byrjað þannig, að nrenn hafa tek- 
jð eftir því að hinir jarðnesku drottnar hafa orðið blíðari og mildari 
við þegna sína, er þeim voru gjafir færðar/ Vór vituni, að menn 
gangast svo fyrir gjöfum enn þann dag í dag, að menn ekki einuugis 
sýna þeim velvild og vináttu, sem færa 'mönnum þær, sjá í gegnum 
brot og bresti annara, jafnvel breyta móti því sem er satt. og rétt og 
sæmilegt, þegar þær eru í boöi. Ef að einhver hafði brotið á móti kon- 
ungi sínum, þá var vegrinn að ná aftr hylli hans sá, að færa honum 
gjafir, ef einhver hafði vegið mann af liði hans, eða ættíngja hans, eða 
hafið ófrið á móti honum, þá var ráðið það, að hlíðka hann með gjöf- 
um. Ef að konungarnir voru harðir og grimmir við þegna sína, þá 
vur það bezta sem þegnarnir gátu gert, að færa þeim gjafir. Þegar 
menn fóru að flytja tilbeiðslu sína frá ættarhöfðingjanum yfir á einn 
eðr annan guð, hvort heldr það var líkneskja eða dýr eitt, eða sól eða 
tnngl, eða ósýnilegr andlegr guð, þá höfðu menn sama mátann, að 
blíðka þá á sama hátt og hina jarðnesku drottna. Þegar því óveðrið 
lamdi niðr kofa þeirra, þegar jörðin skalf og nötraði í jarðskjálftum, 
þegar vatnsflóðin týndu skepnum þeirra, eyðilögðu jarðargróða þeirra, 
þá héldu þeir að guð væri sór reiðr, og hugsuðu sér að þeir skyldu 
i'evna að hlíðka þenna reiða guð á sama hátt, og hina jai'ðnesku drottna 
sína, með gjöfum. En nú komu vandvæðin fyrir þá. Þeir gátu ekki 
flntt þessar gjafir fram fyrii' hásæti himnakonungsins, þeir náðu ekki 
upp þangað; þá tóku þeir það til bragðs, að brenna þessar fómir sínar, 
til þess- að reykrinn legði upp fyrir drottinn og hann findi „vel- 
þókr.anlegan ilm,“ eins og ritning Hebrea segir. Alls staðar í sögu og 
trúbiögðum þjóðanna finnum vór óhrekjanleg dæmi þessa, hjá Grikkj- 
uro, Eómverjum, Persum, Hindúum, Hehreum. Eyrst virðist svo sem 
menn hafi fórnað og brent ávöxtum jarðar, rótum, ilmjurtum, sem fyrst 
var fyrir héndi og ekki kostaði mikið, en brátt fóru menn að hugsa sér 
það, að því dýrmætari sem fórnin væri, því fyr og því hetr mundu þerr 
ná hylliguðs síns. Af þessu leiddi það, að menn fórn að slátra naut- 
um, sauðum, höfrum, dúfum og öðrum tömdum dýrum. Þegar vór 
lítum til þessa, þá getum vér skilið hvemig stóð á því, að drottni þókn- 
aðist betr dýrafórn Abels heldr en fórnir Kains áf jarðáfgróða. Jarðar- 
gróði sá, sem Kain fórnaði guði, var ekki eins mikils virði eins og úr- 



91 


valið úr hjörðunum sem Abel fórnaði. Hjá öllum þjóðum, sem fram- 
bera jpessar fórnir, hefir hugsunarháttrinn verið sá, að því fremr mundu 
menn ná hylli guðs, því dýrar.i fórnir s'em menn fæiðu honum, og loks 
leiddi það til þess, að menn fóru að taka menn. til að fórna þeim. Voru 
það fyrst fangar sem menn tóku í hernaði, svo fóru menn að fórna þjón 
um sínum og loks hörnum sínum. Vér sjáum dæmi þess f ritningrumi 
þar sem Jephta fórnaði dó.ttur sinni, Dóm. 11, 30. Ahraham ætlaði 
að fórna Isaak syni sínum. Manasse fórnaði syni sýium. Gyðingar yfir 
höfuð fórnuðu Móloch hörnum sínum í Hinnomsdal hjá Jerúsalem. 
En Gyðingar voru ekki. einir um þetta, vér höfum dæmin af Hákoni 
Hlaðajarli og mörgum öðrum. Frá þessu, að fórna guði hörnum sín- 
um, svo hryllilegt og viðhjóðslegt sem það er, er ekki nema eitt stig 
t.il þeirrar hugmyndar, að guðirnir geti ekki orðið hlíðkaðir við ammð 
en að fórna sjálfum sér. Haerra geta menn ekki komist. En þegar 
menn taka t-il þessa, þegar menn t.aka tjl að draga Guð af himnum of. 
an og fóma honum fyrir syndir mannanna, þá friðþægir hann líka fyr- 
jr syndir allra manna á öllum tímum fyr eða seinna. Þannig var það 
um guðinn Krishna. Hindúar trúðu því að guð tæki á sig manns mynd 
& vissu tímahili, 600 ára fresti. Hin 8. holdtekja guðs var þegar guð 
birtist í Krishna, nálægt 1200 árum fyrir Krist. Þessi Krishna var 
krossfestr líkt og Kristr Gyðinga, og trúðu Hindúar því að hann þá 
hefði friðþægt fyrir syndir alls heimsins, og hættu þá öllum fórnum til 
guðanna. 

Annar máti að friðþægja fyrir syndir manna var sá, að lilaða þeim 
á eitt eða annað dýr, og var svo dýr þetta rekið með alla syndahyrðina 
ut í óhygðii’. Siðr þessi hefir að líkindum verið eldri, en að slátra dýr- 
um og brenna þau, svo að reykinn legði upp fyrir himnaguðinn. 
Syndimai' voru hundnar á bak eða við horn dýrinu áði' en því var slept, 
var það gert með rauðu klæði, og þegar klæðið fór að lýjast fyrir veðri 
e.ða regni, fór af því rauði litrinn og syndirnar minkuðu. I ritningunni 
höfum vér dæmi þessa um syndahafrinn hjá Móses og mjög víða annars 
staðar. Egyftar höfðu synda-uxa, Hindúar og Parsar syndahest, Kald. 
ear synda-hrút, Mexíkóbúai' synda-lamh og synda-mús. Á líkan líátt 
ei’ það að spámenn Gyðinga segja að lambið guðs, Kristr, eigi að bera 
hurtu allar heimsins syndir. Þeir höfðu í fyrstunni vanist því aS leggja 
syndirnar á hafrinn eða skepnuna, og svo. seinna, þegar þeim þðtti 
jneira við þurfa, lögSu þeir allar syndirnai' á herðar Kristi. Pétr post- 



92 


nli segir það skýrt. að Kristi hafi borið syndir vorar upp á tréð, 1. Pét. 
2, 24. En alls staðar var þessi hin sarua hugmynd svo rík í mönnmn. 
að skella öllum sínum syndum upp á aðra, að vilja sleppa hjá þeiin 
sjálfir, en koma þeim af herðum sér yfir á eiuhvern annan saklausan. 
Hinn saklausi átti að líða fyrir hinn seka. Fyrrum var það, að blóð 
dýra’ nauta, sauða, hafra, átti að friðþægja fyrir syndir ættflokks eins 
eða þjóðar, en svo þótti mönnum það ekki duga," þótti ekkí einu sinni 
duga blóð manna, eigin barna sinna, menn heímtuðu guðs eigin blóð. 
Syndirnar voru svo mildar, guð var svo reiðr, að ekkert dugði annað 
en guðs eigið blóð. Þessar blóðfórnir voru því heiðinglegar, þær báru 
vott um griind og dýrslegt eðli þjóðanna, um heift þá og kærleiksleysi 
er í þeim bjó, þar sem þeir hóldu að ekkert gæti sefað reiði guðs nema 
blóð. Oss hryllir við þessum þjóðum, sem fórnuðu herteknum mönn- 
um, sínum eigin börnum, en þó höfum vér alt til skamms tíma haft al- 
veg hinn sama hugsunarhátt; vér höfum viljað sleppa hjá syndum vor- 
um og koma þeim á aðra, vér höfum lifað í þeirri von að guð hafi verið 
svo góðr við oss, að leggja allar vorar svndir upp á Krist, og vér höf- 
um verið svo hjartanlega glaðir yfir því að Kristr skyldi vera saklaus, 
svo hjartanlega glaðir yfir því, að geta slett öllum vorum syndum, öll- 
um vorum misgjörðum, öllum vorum fólskuverkum, öllum vorum ill- 
yrðum, upp á hinn saklausa. Já, þar kemr fram réttlætið himneska, 
að láta hinn saklausa líða. Þet.ta á að vera guðs óeudanlega, eilífa 
réttlæti. Yíkingaeðlið er ekki enn þá útdáið í hjörtum rnanna, grimd 
og' hcift ríkir enn í hjörtum þeirra manna sem þannig trúa, og svo 
þessi a u ð v i r ð i 1 e g i a u m i n g j a s k a p r, að skorast undan að bera 
ábyrgð verka sÍDna, að fremja skammirnar, en vilja svo koma hegning- 
unni upp á aðra. En ætlið þér nú virkilega að guði, hinum kæ.rleiks- 
ríka himnafóðr, sé þannig varið 1 Ætlið þér virkilega að réttlætið sé í 
því fólgið, að hinn saklausi líði fyrir hinn seaa 1 Ætlið þér virkilega 
að ímynd kærleikans, Gúð vor himneski faðir, fari að taka sitt. eigið 
elskaða barn, og láti það saklaust líða fyrir þorparann og hófann, hræsn- 
arann, lygarann og illgjörðamanninn 1 Vér skulum reyna að skýra það 
með dæmi. Margir af þeim sem hér eru inni hafa verið feðr og mæður, 
aðrir tiafa átt vini sem þeirhafa elskað fremr öllu öðru, föðr eða móður, 
eða bræðr, eða systur, eða unnusta, eða unnustur, eða kæran leikbró“r> 
■ ð i leiksystur, eða margreyndan vin. Ef einhver illræðismaðrinn 
skyldi nú fremja morð hér í bænum, ætli að þér vilduð þá taka þenna 



93 


kæm ástvin vðar og láta lífláta liann saklausau fyrir hinn seka 1 ! Eða 
ætlið þír að tlómnefndin mundi taka það gilt að hinn saklausi dæi fyrir 
morðingjann. Eða móðurina, sem hefir barnið unga á hrjósti sínu. 
Hún elskar það svo heitt og inuilega, sjáið hvernig andlit hennar ljóm- 
ar af kærleika og gleði, er hún horfir í augu síns elskaða harns, hún 
þrýstir því svo fast að hjarta sínu, hún finnr til svo mikillar ununar af 
að hafa það í faðmi sínum, sjáið hvernig barnið hrosir við henni, það 
er eins og óvitinn skilji þessa óumræðilegu ást, og bros barnsins endr- 
skín í augum móðrinuar, það hregðr vfir liana heilögum ljóma, ó, livað 
lienni þykir vænt um það, ó, hvað hún elskar það. Ég er sannfærðr 
um það, að engiun manulegr penni er fær um að skýra eins og her, ást 
móðurinnar á barni sínu ; hún vill liða fyrir þuð þrautir og þjáningar, 
ekkert þykir henni ofgott fyrir það, hún ver það fyrir öllu illu, seni 
henni er mögulegt; hún skoðar það sem hina kærustu gjöf frá sínum 
elskulega liimueska föðr; hún elskar manninu fyrir að vera föðr barns- 
ius; hún lofar guð fyrir það, að hann veitti henni það, að eignast þetta 
barn; þrautir og hörmungar, basl og hágindi, hatr og fjandskapr, alt 
þetta er gleymt, þegar hún hefir barnið í fangi sér. Þegar ég heyri 
einn eðr anuan tala um gjörspilling nianna, að ekkert sé gott til í mann- 
inum, og mér kemr í hug móðirin og barnið, þá get. ég varla látið vera 
að segja : „skammastu þín niaðr að vera að bera þetta fram, líttu á móð- 
urina með barnið í fiinginu og komdu aldrei með þenua ósóma framar.“ 
Þegar ég lieyri menn vera að ta.la um hvað guð sé góðr og réttlátr, að 
deyða og pína hinn saklausa fyrir hinn seka, sitt eigið ástfólgna harn 
fyrir þorpara og hófa, svo að þeir sleppi hjá illgjörðum sínum og liinn 
saklausi líði, þá get ég ekki annað eu hrist höfuðið af undrun. En vér 
skulum nú halda áfram með dæmið. Haldið þér nueður, eða þér feðr, 
sem elskið harn yðar með litlu minni ást en móðirin, að þér munduð 
fara að taka þetta elskaða harn yðar og slátra því, fórna því, pfna það 
lil dauöa, kvelja það á sál og líkama, fyrir einhvern óviðkomandi ill- 
ræðismann 1 Ætlið þér að þér munduð ekki heyra hljóð þess, þegar 
það veinaði um hjálp og kallaði: <5, elsku móðir, ó, elsku faðir, hjálpa 
mér í guðs nafni, í nafni þinuar óumræðilegu ástar, ég er 
saklaus, iát þú oigi saklausan líðal Eða finnst yðr nokkurt réttlætí 
vera fólgið í þessu; eða ætlið þér að himnafaðirinn, sem elskar börn 
sín hetr en nokkur faðir eða móðir, ætlið þér, að hann sé þetta verri en 
nióðirin, standi neðar á tröppu kærleikans en hún. Og svo er hitt, að 



94 


oíns og guð bi'eytír cíns eíga mennirnir að breyta, ef að það er rétt af 
guði að taka sitt eigið barn og kvelja það og pína og lífláta saklaust, 
jiá hlýtr j>að að vera rétt af mönnunum líka, rétt af móðurinni að fara 
8vo með barnið sitt, en nú mundi hver einasti dómstóll, hjá siðuðuni 
jijóðum að minsta kosti, álíta J)að morð og hegna fyrir Jjað sem morð, 
alt að einu fyrir J)að, jpó að dómsiólar Jiessir væru af hinni rétttrúuðu 
kirkju. Þetta, að himnafaðrinn láti pína og deyða sinn saklausan r 
elskulegan son, til J>ess að sefa stjórnlausa reiði og heift sína 
við sín eigin börn, er svívírðing, sem borin er á skaparann, og Jirð 
jbví fremr sem Jietta breyska eðli var börnunum innrætt frá upphafi, 
Jjau drukku J)að í sig' með móðrmjólkinni, eftir joví sem hin rétttrúaða 
kirkja segir (,,í synd em eg fædctr og í synd gat mín móðir mig/, segír 
Davíð gamli). Himnafaðirínn ér látinn vera blóðsólgin vera, fu.ll af 
heift og grimd, h an n, sem vér trúum og vitum að er fyllíng elskunn- 
ar, spekinnar, dygðanna og réttvísinnar. Þessi kenning er fyrst og 
fremst svívírðing á guði og svo svívirðing á manninum. Það er svt- 
virða á mannkyninu í heild sinni, að nokkur skuli hafa J>essa skoðnn. 
Og enginn maðr, sem hefir nokkurn snefil af réttlætistilfinning eða 
sómatilfinnifflg, getr fengið af sér að taka á móti nokkurri sáluhjálp 
upp á J)enna máta, upp á Jjann máta að hinn saklausi líði. Það er tvö- 
falt ranglæti að hegna hinum saklausa fyrir hinn seka. Það er að gjöra 
hinum saklausa hróplega rangt, og jpað er að láta liinn seka sleppa ó- 
hegndan. Hvers réttlætis geta menn vonast eftir af joeím dómara, sem 
hegnir hinum saklausa, sem réttlætíð einmitt ætti að vernda? Eða 
hvernig stendv á jpví, að dómstólar manna skuli dæma öfugt við rétt- 
læti guðs? Er jpað ekki eitthvað skrítið ? Nei, Jpessi kenning er stór- 
kostlega eyðileggjandi fyrir alt síðferði manua, Jpað eru leifar af heiðn- 
um hugsunarhætti, leifar af mannhlótuni heiðingja, niðrlægjandi skap- 
arann, niðrlægjandi mannkynið. Það fer um mig hryllingr jpegar ég- 
liugsa til jpess, hve mikil heiffc og grimd er enn eftir í mönuum, að geta- 
haffc jpetta og haldið Jpví sem sínu sterkasta sáluhjálparatriði •— en nú 
iunna jpeír að segja, sem vilja verja jpetta, að jpetta eigi ekki hér við að> 
skýra jpað á Jpenna hátt, jpví að Kristr haíi gert jpað af fúsum vilja að 
^órnfæra sjálfum sér, — en hætir jpað nokkuð úr, er Jpað ekki alt að 
einu hróplega rangt að hegna saklausum fyrir sekan, er jpað ekki alveg, 
hiö sama af skaparanum að taka þessa fórn g i 1 d a, að sleppa hinum 
aeka, en hegna hinum saklausa; eða ef menn færu aðverja jpið Jpannig, 



95 


að guð deyddi sjálfan sig. Sú vörn er öhugsandi, því guð getr ekki dá- 
ið, og hver sá sem þykist vera guð og deyr þó, hann er ekki og getr 
ekki verið guð, og ef hann þykist deyja, en deyr ekki, þá er það því 
verra, því það væri hræsni og ósannindi. 

En þessi endrlausnarkenning getr ekki verið sönn; eins og maðrinn 
sáir, eins mun liann uppskera, guð geldr hverjum einum eftir sínum verk- 
um, og svo er annað sem er athugavert, og er það það, að hin upphaflega 
ástæða fyrir endrlausn Krists var sú, að maðrinn hefði verið skapaðr full- 
kominn af guði, en fallið svo í synd þegar Eva gamla át af eplinu. En 
þetta syndafail heflr aldrei átt sér stað, vér getum sannað það; allir ment- 
aðir menn vita það, eða að minsta kosti ættu að vita það, annars geta þe;r 
ekki heitið mentaðir menn. Og svo er enn eitt.. Kristr átti að leysa menn- 
ina frá eilífum dauða, frá eilífum vítiskvölum í díkinu, sem logar af eldi 
og brennisteini, frá djöflinum, myrkrahöfðingjanum, sem kirkjan segir að 
ráði yíir meginhluta danðra manna og lifandi. En nú vitum vér að þetta 
víti og þessi djöfull er ekki til, hefir aldrei verið til, deilan um það hefir ' 
nú staðið yfir í nokkur ár, og ég held að því nær hver maðr sé farinn að 
sjá það, að óvættr þessi hafi verið og sé klerka-uppspuni einn. Kirkjan 
er meira að segja farin að viðrkenna það. 

Guði sé lof, að vér erum farnir að sjá það, að þessi endrlausn er niðr- 
lifigjandi bæði fyrir skaparann og manninn, siðumspillandi fyrir mannkyn- 
ið. Vérgetumekki 1 y 11 i lega haft göfugar konu r eða menn með 
þessari trú, efhúnríkiri hjörtum þeirra, ekki dygðugar, ekki sann- 
leikselskandi, ekki hræsnisíansar. Ég neita því, aðKristr hafi flutt þessa 
kenningu. Hann kendi oss að gi.ð væri faðirinn elskulegi, og að vér ætt- 
um allir að lifa saman sem bræðr. Kristr gaf sig í dauðann til þess að 
staðíesta kenningu sína, en ekki til þess a,ð leysa mennfrá hegningu, sem 
var ómögulegt, nema guð væri ranglátr. Ég elska Krist engu minna, ég 
ber engu minni virðingu fyrir Kristi, þótt ég tileinki honum ekki þetta 
iieiðna verk. Hann er alt að einu fyrir oss, vegrinn, sannleikrinn og 
iífið. Hann leiðir oss til guðs með kenningu sinni og dæmi, hann er op- 
inberun guðs meðal manna, maðr sjálfr, en þó ímynd guðs. Ég lifi í 
þeirri von og ég mun deyja í þeirri von, að ég sjái hann að enduðu þessu 
iífi, en eins og maðrinn sáir, eins mun hann i ppskera. Góðr guð á himn- 
um hjálpi oss öllutn til þess að hafa það hugfast, að vér eigum allir að 
bera ábyrgð verka vorra, en getum ekki komið ilígjörðum vorum upp á 
nokkurn annan, hvorki mann eða guð, hann gefi o.ss náð til að sjá það, 
hversu ranglátt það er, að hinn saklausi líði fyrir hinn-seka, hversu mik- 
ið það niðrlægir guð, að ekkert annað en blóð hans elskaða barns skuli 
sefa hans reiði, hversu auðvirðilegt það er fyrir hvern og einn að ætla að 
1 a u m a s t þannig frá sínum vondu verkum. Þér f e ð r, innrætið ekki 
sonum yðar þessa kenningu. Þér mæður, verjið sonu qg dætur yðar 
fyrir henni, látið hina heilögn tilfinningu, sem svo dásamlega skín í 
augum yðar, er þér horfið á börnin yðar elskulegu, leiða yðr, þá er engin 
hætta á að þér farið að láta börn yðar hafa svo lágar hugmyndir um skai> 
arann. Góðrguð gefi oss öllum náð til að breyta eftir Kristi og fylgja hans 
kenningu og dæmi. í Jesú nafni. Amen. 



9G 

TRIJIN Á GUR 

BFTIR 31. J. SaVAGK. 

—:o:— 

III. AGNOSTICISM kda GETUM YÉR ÞEKT GtTÐf 

S vað :í nú þetta orð „agnostioism“ að þýða, og frvaða ffokkr ntanna 
eru kallaðír því nafnil Sem heínss»pekisskóli hefir floklcr Jaíssí 
1 ■ fengið meírí þroska á njegínlandí Norðrálfunnar og í Englandi, en 
hér í álfu. Þó líggi' hugsun þessí í loftinu hér, guðfræðísloftið wi- 
þrungið af herasi. En hvað er nú „agnosticism 1“ Svarið verðr að það 
sé örvæntíug um þxð, að ná fullkomiuni þekkingu á lojmdardómum 
alheímsína. Það er, að gefast upp við hinar mikilvægu ráðgátur sem 
mannkyiiið hefir verfð að berjast við frá upphafi A'ega. Agnosticar 
segja að þið sé ekkí til neins að fást við þær, þær séu óleysanlegar, 
mannlegr skílnmgr getí ekki gripið þær. Það geti vel verið að guð sé 
til, og það getí lfka veríð, að guð s« ekki til, en það eitt sé víst, að 
heímrínn liafi aldreí gert út um það, og litlar líkr séu til, að nokkurn 
tfma verði gert út um það ; sökuto þessa sé því hest að snúa huganum 
áð eínhverju öðru. I>etta er í íám orðum aðalatriðið í agiiostica-hug- 
myndiimí. 

Hversu rótgróin og bjargfóst som trú vor kann að vera; hversu ó- 
grrðlegi' sem oss kann nú að sýnast hugsunarháttr þessi; þá er. þó eitt, 
sem vér verðum vandlega að gæta, en það er það, að vér getum ekkí 
léttílega sópað hurtu sem fi» eiDU, hvort heldr það er trúfeða vantrú, 
gein h'RÍlír flokkar af hugsandi, einlægum, nientuðum mönnum hera í 
Iwjóstí sér. Og í fiokki agnostica finnum vér meiin, sem eru jafn hrein- 
ir í hjarta, jafn heítt elskandi sannleikann, jafn yandaðir í líferni sínn 
og hinir einlægustu og hreínustn trúmenn, og því hljótum vér aðjáta 
það, að hvað svo sem þessí agnostícism er, þá er það eitthvað, sem getr 
samrýmst víð það að vera góðr, mikíll og gofugi- maðr. Yér sjáum því, 
að einhver hlýtr að vera orsökín til hugsunarháttar þessa. Og nú skul- 
uin vér fliuga það nokkuð nákvæmar. 

E>að er þá fyrst, að það er mjög eðlilegt bakslag mótí hinni gömlu 
hugmvnd, að menn getí þekt guð sem sjálfan »íg. Eif vér tökum oss í 
hendr einhverjar gamlar skræðr guðfræðinganna, þá munum vér sjá, 
að þeir töluðu sem þekta þeir a-It um og vissu alt um gnð. Það var 



97 


ekkí tíímmgis „opínbert leyndarmál," heldr var Jjað alls eigí leyndar- 
tnál. Þeir þektu guð betr en nágranna sinn í næstu dyrum. Þeir 
vissu hvað liann st-arfaðí um alla eilífð, áðr en heimr var skapaðr. Þeir 
gátu sagt, hvernig hinar þrjár persdnur guðdámsins héldu bræðralag" 
hver víð annau, hvernig þeir skemtu sér saman, hvernig þeír spjölluðu 
hver við annan. Hverttíg þeír réðu það af eínhvern tíma fyrrí á tím- 
um — þótt enginn víti hví það var fremr þá ett endranær — að skapa 
heiminn. Hvernig þeim samdist það, að heímrinn skyldi skapast 
þannig, að maðrinn skyldi falla og gjöra uppreísn á mótí guði. Og tií 
þess að frelsa heiminn frá þessu hinu illa, sem guðírnír eða guð sjálfr 
hafði skapað, þá gengu þessir þrír félagar í bandalag, gjorðu sáttmála 
síu á milli, sem þeir kölluðu sáttmála endrlausöarinnar. En samkværmt 
honum er sonrinn iátinn stíga níðr á jorðu, þjást og deyja, faðírínn 
gengr inn á það að senda hann og líta eftir verkínu með honurn, en 
heilagr andí tekr að sér það hlutverk, að fullkomna alt og leiða það tií 
lykta eftir að krossfestíngunni er lokíð. Um alt þetta tala ’þeir með 
svo mikilli vissu, sem væru þeir nákunnugir guði cg þektu alt um hag: 
hans, rétt eins og sveitamálin í héraði sfnu. En er það nú ekki ofr 
eðlilegt, að eftir því sem sjóndeildarhringr mauna stækkaði og guðs - 
hugmyndin þroskaðist, þá kæmi stórkostlegt bakslag á rnóti öllum 
þessum öfgum og bágbyljum. 

En þotta er ekki einungis bakslag á móti þessum kunnuglei.<a á 
guði, heldr liggr og rót þess dýpra og er síðferðísleg. Agnostícism er 
bakslag á móti hinní röngu og svívírðílegu hugmynd um guð, sem 
myndast hefir á fyrri tímum. Agnosticar segja : „Ef að þetta er yðar 
guð, þá viljum vér ekkert hafa með hann að sýsla. Vér viljum heldr 
tilbiðja náttúruna, vér viljum heldr dýrka manniið og mentuu; vér 
viljum gjöra alt hið góða sem vér getum, í þessu myrkranna ríkí; en 
vér getum ekki beygt kné vor fyrir guðí þeim, sem vér ekki getum bor- 
ið virðingu fyrir. 

Svo er og það, að hin vaxandi þekkíng hinna nýrri tíma á þessum 
dásamlega alheimi vorum, hún hefir og átt þátt í að framleiða þennan 
hugsunarhátt. Það var svo auðvelt að búa sér til mynd af guði í gamla, 
smáa alheiminum, í alheimi Dantes, í alheími Míltons, í alheimí Gainla 
Testamentisins, í alheimi þeim sem var miklu minni, en hið núverandí 
ólkerfi vort,' þetta sólkerfi, som vér nú vitum að er ekkí stærra en ó- 
segjanlega lítið sandkoru á sjávarströndu, í samanburði við hinn ó- 



98 


mælilega alheim. Það var mjög auðvelt segi ég, að ímynda sdr að 
meim gætu þekt öll deili á guði eða skapara jafn lítils heims og þessi 
var. En þessi alheimr hefir rakist í sundr, hann hefir runnið í sundr 
eins og morgunþokan ; og þegar vér líium í kringum oss með opnum 
augum, upp og niðr og alla vega, þá sjáum vér alls staðar takmarka- 
iausa alvídd. Það virðist því hverjum hugsandi manni vera ósegjan- 
leg frekja að segja, að menn geti skilið og rannsaliað hið óskiljanlega 
og órannsakanlega, að gera kröfu til þess að þekkja það, sem hugsun 
in þreytist á að reyna að leysa. Og ég trúi því sannarlega, að agnos- 
tiski maðrinn heri meiri lotningu og virðingu fyrir guði, þótt hann að 
eins beygi höfuð sitt fyrir hinu óþekta og óendanlega, er hann sogir : 
„Þetta alt er mér ofvaxið," heldr en sá maðr, sem með kompás og 
mælikvarða mælir út á hiuu litla korti sínu hið takmarkalausa rúm hins 
eilífa allsherjar guðs, rétt eins og hann væri að mæla út ,,township“ í 
sveitum úti. 

Þá má og geta þess, að jafnframt því að heiminum hefir farið fram 
og þekkingin hefir aukist, þá hafa hinar gömlu sannanir fyrir tilveru 
guðs, smátt og smátt orðið úreltar. Til skýringar þessu sknlum vér 
taka sönnunina fyrir tilveru guðs, sem hygð er á því að alt í heiminum 
svari til síns augnamiðs [the argument from design]. Það átti að vera 
siáandi vopn í höndum annara eins manna og Paleys. TJrið hans Paleys 
er orðlagt í guðfræðisdeilum. Ilann sagði, að í úri sínu væri hver 
hlutr gerðr í vissum tilgangi, og þessi tilgangr henti á einhvern er væíi 
valdr að honum. Þannig sé því og varið í ríki náttúrunnar. Ein teg- 
und hlómanna sé löguð fyrir heitu löndin og vaxi því þar, önnur teg- 
undin sé vel fallin til þess að vaxa fast við snjólínuna á hinum hæstu 
tindum Mundíu- eða Andesfjalla, og enn sé ein vel löguð til að vaxa 
einhvers staðar annars staðar. Annað dæmi megi talca af eyjunum í 
Kyrrahafinu : þar finni menn því nær vænglaus fiðrildi, sem alls eigi 
geti lyft sér upp frá jörðunni eða haldið sér uppi í loftinu. Alt þetta 
Og' þúsund dæmi önnur hendi á tilgang skaparans. En vísindamaðrinn 
skýrir ali þetta á annan hátt. Hann segir : Eðlilega getr yðr fundist 
þetta henda á tilgang, en það er líka mjög auðvelt að gera grein fyrir 
því sem náttúru-úrvali [natural selection]. Þér segið, að hlómið sem 
vex í heitu löndunum hendi á tilgang. Af því að það sé vel lagað til 
að lifa þar, þá hafi skaparinn látið það þrífast þar. En vísindamaðrinn 
segir nei. Það lifir, segir hann, í heitu löndunum af því, að það er 



99 


þar framleítt og lagað eftír lífsskilyrðunum þar. Ef það væri eklíi lag- 
að eftir lífsskilyrðum þeim sem þar ríkja, þá mundi það deyja. Þíannig 
er því varíð með fiðrildin á Kyrrahafseyjunum. Hvernig stendr á því, 
að þau eru vænglaus I Hver er orsökin að þessum leyndardóm 1 Svar- 
ið verðr þetta : Evjar þessar eru að miklu leyti gróðrlausar og skóglaus- 
ar, og um þær blása harðir vindar árið út og árið inn. Því er það, að 
skorkvikindi þau sem vængi hafa og lyfta sér á vængjunum upp í loft- 
ið, feykjast út á sjóinn og farast. Þau ein sem vængjalaus eru halda 
sór við jörðina, þau lifa því af og tímgast, en eins og allir geta séð, 
eru þau vel fallin til þess að lifa á þessum eyjum. Ef þau væru það 
ekki, þá mundu þau deyja út. Þannig segja vísindamennirnir, að þeir 
geti ekki tekið hana gilda þessa gömlu sönnun. Og ég fyrir mitt leyti 
hygg að þeir hafi rétt fyrir sér, en þetta haggar þó eigi því, som ég 
hefi áðr um talað, að gegnum aldirnar renni samanhangandi keðja af 
viðburðum, þar sem liðr tengist við lið og alt sýnir eilífan framhaldandi 
skýnsemdarfullan tilgang. Með tilgangi meina ég það, sem kemr oss 
fyrir sjónír sem tilgangr, og v r ér getum skilið eitthvað í. 

Onnur ástæðan fyrir því að vér getum ekki þokt guð, segja þeir 
oss að só hygð á því, er nú er alment viðrkent sem grundvallar- 
atriði í hinum nýrri vísindum, og er það „skyldleiki þekkingarinn- 
ar“ [relativity of knowledge]. En hvað meinum vér nú með því ? 
Einungis það, að vér höfum orðið þess vísari að vér getum ekki 
þekt neitt, nema að svo miklu leyti sem það stendr í einhverju sam- 
bandi við sjálfa oss. Ég þekki t. d. ekki, hvað bókin þessí á borð' 
ínu er í raun og veru. Ég snerti hana og finn að hún er hörð. Ég 
horfi á hana, og sýnist hún vera ferstrend og dökk að utan. Ef ég 
tek hana og slæ henni á borðið, þá heyri ég smell, ef ég færi að bragða 
á henni, þá myndi ég finna hragð af pappírnum, eða blekinu, eða 
leðrinu sem bókin er gjörð af. Þannig kemr hún mér fyrir sjónir, á 
margvíslegan hátt, en hvað sé þar fram yfir, eða hvort það sé nokk- 
uð, það er mér ókunnugt um. Þekking mín á henni er skilyrðum 
bundin [relative], hún stendr í sambandi við athugunar hæfilegleika 
mína. Þannig segja þeir að hér sé takmark, er enginn geti yfir kom- 
ist. Þannig getum vér aldrei fengið- þekkingu á því hvað hún sé 
í sjálfu sér þessi hin mikla vera, sem vér erum að tala um. Yér þekkj 
um að eins það sem fyrir augun bor, opinberanir lífsins, að svo miklu 
leyti sem vér getum athugað þær. Þess vegna segja þeir : — og þið 



100 


virðist vera mjög skynsamlegt og hugsajit’ræðislega rétt — skulum 
vér binda oss við það sem er mögulegt og framkvæmanlegt, fyrst vér 
getum ekki fengið neina þekkingu á þessari óendanlegu og eilífu veru. 
Ég er þeim líka hjartanlega samþykkr. Yér skulum hinda oss víð 
það, sem er mögulegt og framkvæmanlegt. En kanu ske einliver 
vildi nú gera svo vel og segja mér, hvað sé mögulegt og hvað geti 
orðið að notum í tilliti til mannlegs lífs ? Einungis sá maðr og ein- 
ungis s.ú þjóð hefir nokkru góðu eða miklu til leiðar komið í heirn- 
inum, frá upphafi vega og alt til þessa, sem hefir trúað á möguleg- 
leika hins ómögulega. Engin þjóð og enginn maðr hefir nokkru 
sinni verið mikill, sem hefir haft orðið ómögulegt í orðbók sinni. 
Er liægt að segja, að nokkuð sé ómögulegt? Þér getið sagt sigl- 
ingamanninum eða fræðimanninum eða vísindamanninum svo oft sem 
þér viljið, að þeir goti aldrei komist að norðrheimsskautinu, og þó 
að þeir geti það, þá græðist ekkert við það. En alt fyrir það hafa 
menn si og æ vorið að berja á þessar jökuldyr norðríshafsins, og 
eru að því enn þann dag í dag; og þrátt fyrir allar vitrar ráðlegg- 
ingar, munu þeir berja á þær þangað til þær opnast. Menn munu 
óefað finna leið uorðr fyrir Asíu og norðr fyrir Ameríku, og þvert 
yfir ísmerkurnar. Því að það er eitt af hinunt dýrmætustu einkenn- 
um þessarar mannlegu náttúru vorrar, að vilja eigi játa það að nokkr- 
ar dyr séu óuppljúkanlegar. Hún trúir því fastlega sem Kristr 
sagði : „Knýjið á og mun fyrir yðr upplokið verða.“ Þannig hefir 
hún knúð á dyrnar frá upphafi og mun gjöra það til eilífðar. O- 
mögulegt! Xei! Þúsund hlutir, sem einu sinni fyrrum voru ómögu- 
legir, eru nú hversdagslegr vani. Það var einu sinni ómögulegt að 
byggja skip til þess að sigla yfir höfin, en þó var það gjört. Það var 
einu.sinni ómögulegt, að hinti litli blástr gufunnar úr katlinum gæti 
gjört menn færa um að stjórna skipum sínum, svo að þeir gætu siglt á 
móti veðri, vindi og straumi, áðr fyrri var þetta ómögulegt, en nú er 
það gjört. Áðr fyri'um var það ómögulegt, að byggja járnbrautir yfir 
árnar, eða grafa í sundr fjöllin, eða fara hringinn í kringum jörðina. 
Þetta sögðu allir ómögulegt nema faeinir draumói'ítmenn; og þó var 
það gjört, Eða, hvað er það sem ekki megi að gagni verða, hvað er 
það sem er öldungis gagnslaust fyrir mann að þukkja i Enginu sá maðr 
er til, sem hafi svo djúpa þekkingu að hann geti sagt um nokkurn hlut 
oða hugmynd eða fræði, að það sé gagnslaust að læra að þekkja þ;.ð. 



101 


Þeir menn hafa verið til, sem hafa viljað láta hætta stjörnufræðisnámi 
á skólunum og hinda námið eingöngu við jörðu þessa. En þó vísa 
stjörnurnar sjálfar mönnum leið, er þeir sigla yfir höfin á jörðu þessari. 
Þessi fjarlægu og óútgrundanlegu öfl alheimsins eru daglegir þjónar 
manna. Var ekki gagn að því er Franklín fór út með dreka sinn, til 
þass að reyna hvort eldingin vildi koma niðr úr skýjum og festast á 
hendi hans í Var þetta eintóm forvitni og ekkert annaðl Þó hefir af- 
leiðingin af þessari vísindalegu forvitni orðið sú, að breyta útliti heims- 
ins og gefa oss nýja menning. 0g þessi undra-kraftr, sem blikaði og 
stökk með óttalegri gleði frá einu stormskýjinu í annað, er þó orðinn 
daglegr þjónn manna um heim allan. 

Heimrinn vill ekki trúa því að nokkr hlutr sé ómögulegr. Heimr- 
inn vill ekki trúa því að nokkur hlutr sé til, sem eigi megi hafa gagn 
af. Og hvað mig snertir, þá verð ég tregr til að játa það, að það sé 
einskisvei't að fá þekkingu á guði, ef að menn á annað borð geta þekt 
hann. Þér vitið það svo vel, að ég trúi því, að þekking á guði mundi 
breyta öllu hinu daglega lífi voru. Ég trúi því að frumreglur siðgæðis- 
ins hafi myndast fyrir félagslíf manna og reynslu ; og hvort- heldr til er 
nokkur guð eða enginn, þá mundi sannleikr og réttr, hreinleiki, rétt- 
læti, kærleikr og ö)l hin siðferðislegu öfl heimslns vera hin sömu, en 
þó mundi trúin á guð, jafnvel hvað siðgæðið snerti, vera gagnlegra 
heiminum en nokkuð annað sem mögulegt væri að hugsa sér. Ég skal 
gjöra hið besta sem ég get, þót-t ég viti að ég deyji á morgun ; ég skal 
fremja réttlæti; ég skal reyna að hjálpa þeim sem eru hjálparþurfa ; ég 
skal gjöra alt sem ég get, til þess að gjöra heiminn farsælli og betri, 
hvort heldr ég á að lifa til eilífðar eða ekki, hvort heldr til er guð á 
himnum, sem hirðir nokkuð um það, eða ekki. En setjum nú svo, að 
ég viti að til sé skyni gædd og kærleiksrík vera í djúpi óendanleikans 
fyrir ofan mig, að ég sé guðs barn, að hann Varði það hvað ég geri, 
hvort ég geri það sem ég veit að er rétt eða ekki, að hann gefi gætr að 
byrðum þeim sem ég ber, að hann þekki stunur og þjáningar hjarta 
míns, freistingar þær sem ég verð að stríða við, að hann skilji barátt-u 
þá, sem ég verð að heyja — það skiftir engu, hvort hann snertir byrð- 
arnar fingri sínum til að létta þeim á mér; það skiftir engu, hvort hann 
tvístrar skýjunum sem myrkva vegu mína; það skiftir engu, hvort hann 
gerir nokkuð annað, en að sitja þar kyr og afskiftalaus —, ef að égveit 
að hin skyni gædda og kærleiksríka vera er þar, þá verðr það hin sterk- 



102 


asta hv'ót i lífi mínu sem mögulegt er að hugsa sér. Það gjörir lifið ó- 
endanlega þýðingarmeira. Eg trúi því að heimrinn reyni að komast að 
þeirri þekkingu á guði, sem hægt er. Það er sama þótt mönnum sé 
sagt það hvað eftir annað, að það sé gagnslaust, og þó að það væri; nú 
ekki gagnslaust, þá væri það þó ómögulegt, alt fyrir það mun heimr- 
inn aldrei hætta að leita að því. 

Yór skulum því snúa huga vorum að þessu betr. Fyrst skulum 
vér athuga með hveiju eða hvernig vér eigum að finna guð. Höfum 
vér nokkra hæfileika, sem um það eíu færir 1 Það er trú mín, að til sé 
að eins ein þekkingar-aðferð í alheiminum, hvort heldr menn eru að 
leita að þekkingu á guði eða einhverjum steingjörfingi, hvort heldr 
það er að þekkingu á skyldu 'manna eða á blómi einu, hvort heldr það 
er á himnum uppi, eða á jörðu niðri, eða í undirdjúpunum. Þekking- 
ar-aðferðin er að eins ein, það er sú sem fæst með vísindum. En með 
vísindum meina ég ekki að eins þekkingu á dýrum, á trjám, á fjöllum, 
á steingjörðum heinum, á stjörnum, heldr þekkingu þá sem fæst fyrir 
eftirtekt, samanhurð og alls konar fróðleik. Þstta er sú aðferð sem vér 
verðum að hafa til þess að leita að guði, eða að læra að þekkja eitt eðr 
annað í.alheiminum. [í'ramh.]. 


Hugleiðingar um ritninguna. 


1. Ritningin er óleysanlega vafin inn í allar 
mentahugmyndir eða réttara menningarsögu tíma 
voira, bæði í Eyrópu og Ameríku. 

Fyrir fræðimanninn í sögu, í bókmentum, í heimspeki, í hinum 
fögru listum, í stjórnfi-æði mundi það vera lakara að þekkja ekkert til 
þessarar einu bókar, ritningarinnar, en þó að hann þekti ekkert til Hó- 
mers, eða Platós, eða Ýirgils, eða Cicerós, eða Dantes. En þó kveðr 
mest að þessu í hinum fögru listum. , Ef vér förum að skoða myndasali 
hijina nýrri tíma, þá munum vér sjá að flestöll listaverkin, bæði mál- 
verk og myndastyttur, eru einmitt tekin úr ritningunni. Alt í frá falli 
Rómaborgar til vorra daga, hafa listamenn Iíurópu sótt svo mikið til 
hinnar kristnu trúar, að það mætti segja að þekkingin á þyngdarlög- 
málinu væri ekki nauðsynlegri til þess að skiija stjörnufræði og eðlis- 



103 


4'æði, en þekkingin á ritninguuni til þess að skilja listaverk Norðr- 
,, álfnnnar. 

2. Þá er ritningin hin besta saga um þroskun trúarbragð- 
a n n a. I ritningunni höfum vér ljósari og skýrari mynd, en nokkurs 
staðar annars staðar af þv.í, sem kalla mætti þroskun triíarbragða 
og siðgæðishugmynda í stórum stíl. Eitningin sýnir oss, 
hvornig Israels þjóð haíi vaxið og þroskast í tíu eða tólf aldir. Hún 
sýnir oss hvernig hún fyrst hafi haft lágar og fátæklegar hugmyndir 
um guð og tilbeiðslu alla og siðgæði, en síðan lyft sér upp til hugmynd- 
ar Krists, sem allir játa, að standi einna fremst meðal hinna trúarlegu 
og siðferðislegu kenninga þjóðanna. Ég hefi þegar áðr drepið á ýmsar 
sannanir þessu til stuðnings, svo sem þá er Gyðingar, jafnvel löngu 
eftir daga Mósesar, héldu áfram að dýrka aðra guði jafnframt Jehovah, 
eða réttara Jahrve, að þeir höfðu mjög svo lágar hugmyndir um guð, 
létu hann glíma, eta, iðrast, -reiðast, að þeir trúðu ekki á annað líf, sjá 
Préd. Sal. 3, 19., er hann segir að maðrinn sé eius og fénaðrinn, deýji 
ei.ns og hann, hafi enga yfirburði yfir hann, að Gyðingar voru hermenn 
hinir grimmustu, sem sést á því, hvernig þeir strádrápu alt í borgun- 
um sem þeir unnu, eða þegar Samúel hjó í sundr Agag konung, eða 
þegar Davíð lét herfa niðr og saga í sundr íbúa borga þeirra, er hann 
hertók, eða þegar þeir lengi fram eftir fórnuðu sínum eigin börnum. 

En svo smádregr úi' þessari grimd, og vér getum í ritningunni séð 

hvernig þjóðin stígr spor og spor frá þessari grimd og tryllingi, frá 

fjölgyðistrú sinni til trúarinnar á einn guð. Guð þeirra fer að verða 

hinn.heilagi faðir, er elskar öll sín börn. I stuttu máii sagt, getum vér 

séð öll stig þau, er þjóðin stígr frá niðrlægjandi fjölgyðistrú til hinna 

hæstu trúarlegu hugmynda, sem nokkur fornþjóð hefir náð. En hver, 

sem vill fara að lesa ritninguna á þenna hátt, hann verðr að gæta þess, 

að lesa þá ekki hækurnar í þeirri röð, sem þæi' standa í ritningunni,- þá 

kynni að verða hætt við töluyerðum ruglingi á hugmyndunum. Því 

stundum eru heilir og hálfir kapítularnir, stundum miklir kaflar einnar 

bókar, skrifaðir mörg hundruð árum seinna en hitt af bókinni. Sem 

leiðarvísir í þessu eru fáar bækur jafn góðar, sem Kuenen3 „Religion »• * 

öf Israel“ eða Ewalds „History of Israel.“ . » 


Til kaupenda Dagsbrúnar. 


óv 


á f því að oss hefir nýlega borist talsvert af myndinni Faði r vo r’ sem 
margir hafa pegar lokið lofsorði á, og til þess að sem flestir geti orðið 
hennar aðnjótandi, höfum vér gert þá ákvörðun, að allir, sem skuld- 
lansir verða'við Dagsbrún 15. júlí næstkomandi, fái hana í kaupbæti. 

Mýjir kaupendr að II. árg. Dagsbrúnar fá í kanpbæii myndina Faðir vor. 
jþeir geta og fengið I. árg. i)í>r. fyrir hálfvirði, að eins 50 cents. 


Bóksala G. M. Thompson hefir til sölu gnægtir af ritfóngum, svo sem: 
Skrifpappír af mörgum tegundum og stærðum,—Umslög sömuleiðis.—Blý- 
anta með strokleðri.—Blýanta, rauða og bláa.—Penna af mörgum tegund- 
nm.—Ágætt biek.—Writing Tablet.—Letter Book—Margartegundirreikn- 
ingsliausa og fl. o. fl. - Alt með mjög lágu verði. - 


ÞJÓÐVILJINN UNGI, Ill.ár, árg.40nr. á $1,00. Ritstj. Skúli Thoroddsen. 
Hann er frjáislyndasta íslenzka biaðið, flytr lesendum sínuln innlendar 
og útlendar fréttir, fróðlegar, gagnlegar og ljóst samdar ritgjörðir, bóka- 
fregnir og fl. Bóksala G. M. Thompson. — Gimli, Man. 


Ókeypis fá nýjir kaupendr að 46. árgangi ÞJÓÐÓLFS 1894: 

1. Sögusöfn Þjóðólfs V. og VI., 278 bls. 

2. Söguna af Þ.iríði formanni og Kambsránsmönnum, 1. hefli. 

3 Sömu sögu, 2. hefti, er verðr prentuð.á næstkomandi vori. Alls ynr 
’ 400 bls. ókeypis. Verð árg. $1,50. — Utsölumaðr G. M. Thompson. 

Útsölumenn SUNNANFARA í Vestrheimi eru: 

Sigfús Bergmann, Garðar, N.D.'S G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn., og 
Bóksala G. M. Tliompson. - -- Gimli, Man. 


3. 


líýjir kaupendr ÍSAFOLDAR 1894, fá í kaupbæti : 

Sömisafn ísafoldar 1892, 270 bls., með 17 ágætum skemtisögum. 
Sögusafn ísafoldar 1893, 176 bls., með 13 ágætum skemtisogum. 

Pax vobiscum : Friðr sé með yðr, eftir hinn heimsfræga smlhng pro- 
fessor H. Drummond, innbundið (48 bls.). 

BÓKSALA G. M. THOMPSON. - - GIMLI, MAN. 


G. M. Thompson hefir á hendi alla afgreiðslu á 
Dagsbkún og aunast fjármál hennar. Kaupendr 
snúi sér þvi til hans, bæði með pantanir og borganir 


Hve nær sem kaupendr að „Dagsbrún“_ skifla um bústað eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skriflegt skevti um það til G. M. Thompson 


„DAG,SBRÚN“ kemr út að minsta kosti einu sinni í mánuði. 

Árgangrinn kostar í Vestrheimi .$1,00 

Sendr til jslands en borgaðr hér .. $0,75 

Sendr til Islands en borgaðr þar .. Kr. 2,00 

• -- Verð árgangsins greiðist hvervetna fyrir fram. - 

.Skrifstofa blaðsins er hjá Magn. J. Skaptason, Gimli, Man. Canada. 


Eitstjóri: Magn. J. Skaptason. 


Prentsmiðja G. M. Thompson. 






